
a-' s' 




hátiMðarrit til stuðhings kirkju og kristindómi Islendinga, 
gefiff út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 

--- - - - ■ J 

7. ár. WINNIPEG, MAÍ 1892. Nr. 3. 


JESÚS OG NIKÓDEMUS. 

(Júh. 3.) 

Eptir sira Valdimar fíriem. 

-o- 

Af vesturhimni var hnigin sól; — 
þar himins drottning af gullnuni stól 
var stigin í bláa silkisæng, 
þar sveipaði nótt yfir dökkum væng; 
en bak við liin svölu sængurtjöldin 
í salnum stiira skein Ijósafjöldinn; 
þar logaði guðs á liljum hljótt, 
svo ijúft og fagurt um þögla nótt. 

Hver dvelur Jrar úti’ um dökkva nótt 
í dögg, meðan aðrir sofa rótt? 

Hví firrist hann svefn og sætan blund? 
Hví sefur hann ei um næturstund í 
Hann liggur þar einn í lundi grænum, 
og lokkarnir kvika í næturblænum; 
en höfug af augum hníga tár, 
sem himindaggir um ljósar brár. 

Og þokan læddist og döggin draup: — 


_ 





— 34 — 


þar drottinn sjálfur í lundi kraup; 
jjað sjálfur var mikli meistarinn, 
er mælti þar hljótt við föður sinn. 

En enginn heyrði þau oröin dýru, 
er á þeir hvísluðust máli skíru; 
þau bárust í næturblænum stillt, — 
en brostu stjörnur svo hýrt og milt. 

En fleiri þó voiu’ á ferli’ cn hann; 

á ferii sá liann þar annan mann; 

hann gekk þar svo ljett, hann læddist svo hljótt, 

svo leynt liann fetaði’ í þoku’ og nótt. 

þó kom liann og Jesú fjell að fótum 

ojr fögrum kvaddi hann vinarhótum. 

þar meistara’ í Israel mátti sjá, 

er máninn skein dýran guðvef á. 

„Sit heill, þú meistari'" mæiti hann, 

„um miðja nótt þig jeg loksins fann; 
jeg sat um það eptir sólaidag, 
jeg sízt þori’ að koma’ um bjartan dag, 
því Faríseanna háð jeg hræðist, 
í húmi nætur því einn jeg læðist. 

Jeg veit þú ert guði föður frá, 
því fýsti mig þig að heyra’ »g sjá“. 

En Jesús svaraði sætt og kvað: 

„þú sannlega getur rjett á það; 
jeg sannlega’ er guði sendur frá, 
og sonur hins æðsta himnum á. 

En endurfæðast þó hver einn hlýtur, 
er himnanna náðarríki lítur; 
hið eilífa líta enginn kann 
af anda’ og vatni’ ef ei fæðist hann“, 

„þú verður að endurfæðast fyrst, 
éf fá viltu guðs í ríki vist. 
þú undrast það, sem jeg segi þjer, 
og samdega dularfullt það cr: 



að yður byrjar að endurt'æðast; 
en eigi þarf iærdóm þann að hræðast, 
því það er svo margt, er menn þreifa á, 
en þó ei á neinn veg skilið ía“. 

„þú heyrir vindarins veðragný, 
cr veikum stráum hann þýtur í; 
þú veizt eigi, hver eða hvaðan hann er 
nje hvert hann aptur í burtu fer. 

Sjá, þannig oss hulinn er guðs andi, 
í oss þó verkar liann sístarfandi; 
vjer heyrum hans þyt, vjer heyrum hans 
en honum ei sjálfum skiljum í“. 

,,þú spyr sem forðum móðirin mín: 

„Hve má það verða“? það spurn er þín. 
En hún var svo ung, það veiztu vel, — 
þú vitur meistari’ í Israel. 

En skiljirðu jarðnesk efni eigi, 
hið æðra’ ei skilurðu, þótt jeg segi. 

En leyndardóm þann, sem æðstur er, 
þó ætla jeg nú að birta þjer.“ 

„Svo elska minn faðir veröld vann, 
að veröld sinn eigin son gaf hann, 
svo hver og einn öðlist eilíft líf 
og enginn glatist í minni hlíf. 

Að dæma heim mio- ei drottinn sendi, 
en dauðann að sigra sterkri hendi, 
og eilífri glötun frelsa frá, 
svo fái menn ljósið guðs að sjá.“ 

„Nú ljósið af hæðum leiptrar hjer 
og ljóma skæran um heiminn ber; 
en mennirnir elskuðu myrkrið svart 
]?ó meir en skínandi Ijósið bjart. 

Til ljóssins sá ei um síöir kernur, 
er svörtu myrkranna verkin freinur. 



•36— 


í ljósinu gucis sá ljósið sjer, 

sem ljóssins verk hefur unnið lijer“. 

„Sjá, nóttin líður, og nálgast sól. 
ó, Nikódemus, — þar haninn gól, 
hann boðar daginn; ei blygðast þín 
á björtum degi að koma til mín. 
þú myrkranna verk skalt hata’ og hræðast, 
en hræðast ei þarftu’ um ljósið að fræðast; 
því sjerhvað það, sem í guði’ er gert, 
það gjarna má verða opinbert." 

Og eygló reis þar úr öldum hrein 
og endurfædd yíir löndin skein; 
þá lifnuðu blómin Ijósi klædd, 
í ljómandi döggum endurfædd; 
og morgunroðinn þar ljúfur líður 
í liminu grœna, hreinn og fríður. 

Af vatni og anda allt vígt er hjer 
og vott það um endurfæðing ber. 

K VÖLDMÁLT ÍÐ ARS AKRAM E N Tlf). 

Einmitt um þetta leyti ársins eru altarisgöngur tíöast- 
ar í söfnuðum vorum. það er því ekki nema eðlilegt og 
rjett, að hið litla blað vort tali fáein orð til lesenda sinna 
um það efni. I guðsþjónustum allra kristinna safnaða er 
nautn hinnar helgu kvöldmáltíðar háleitasta atriðið. Hvern- 
ig ástatt er með hið andlega líf í söfnuðunum, sjest opt 
i einna bezt á því, hve almennt menn ganga til drottins 
borðs. Sjeu þeir fáir og fækki meir og meir, bendir það 
yfir höfuð á, að hið andlega líf sje í rjenun. En sjeu 
þeir margir og fjölgi stöðugt, er það hjer um bil áreiöan- 
legur vottur þess, að líf trúarinnar sje að glæðast í hjört- 
unum. Einhver gleðilegasti árangur af hinni kirkjúlegu starf- 
semi vorri hjer er einmitt það, hve miklu almennari altaris- 
göngur í söfnuðum vorum eru nú að verða, en þær voru 



hjer fyrst. Einhverjar dýrðlegustu stundir, er vjer höfura 
lifaS, var við guðsþjdnustur safnaða vorra á síðastliðinni 
páskaliátíð, er kirkjurnar voru svo fullar af fdlki, að fleiri 
rnáttu ekki inn komast, og lang-flest af öllu þessu marga 
fólki kraup með hrærðum tilflnningum við altari drottins 
— í mörgum tilfellum foreldrar með fullorðin börn sín í 
kringum sig, — til þess þar að fá nýja yfirlýsing um náð 
drottins fyrir Jesúm Krist og nýjan styrk fyrir hið and- 
lega líf sitt. þær stundir voru vissulega hin dýrðlegustu 
laun fyrir margra mánaða slitandi erfiði og áreynslu. 

Hið íslenzka kirkjufólk vort hefur almcnnt djúpa lotn- 
ing fyrir heilagleik kvöldmáltíðarinnar. Margir hera það 
fyrir, að þeir finni sig ekki rjett undir það búna að ganga 
til drottins borðs; þess vegna vilji þeir ekki gjöra það. 
En því ineir, sem vjer finnum til synda vorra og óverðug- 
ieika, því hæfari altarisgestir erum vjer. Hið eina, sein 
gjört getur kristinn mann óhæfan altarisgest, er það, ef 
hann hefur ekki snúið sjer til guðs og beðið hann um líkn 
og fyrirgefning, eða ef liann finnur einhverja þá synd í 
fari sínu, sem hann vill ekki legsja niður. Enginn, sem 
svo er ástatt fyrir, ætti að hugsa til að ganga fram fyrir 
drottin og neyta heilagrar kvöldmáltíðar fj’r en hann fyrir 
syndajátning og bæn til guðs hefur komizt í sátt við hann. 
Meðan hann gjörir það ekki, er hann stöðugt að færast 
lengra og lengra frá guði, og eptir því sem lengur líður 
verður honum apturhvarfið örðugra. Tilfinningin fyrir því 
að vera óverðugur altarisgestur á því að reka hvern krist- 
inn mann til þess með aðstoð guðs heilaga anda, að undir- 
búa hjarta sitt þannig, að hann finni lijá sjer þörf og hvöt 
til aö neyta hinnar helgu kvöldmáltíðar. Hvort einstaklirgn- 
um er fullkomin alvara með sinn kristindóm, sjest einmitt 
á því, hvort hann einnig í þessu atiiði viil hlýða frelsara 
smum. Hið síðasta, sem hanngjörði: — innsetning heilagr- 
ar kvöldmáltíðar. Síðasta bænin til lærisveinanna: — „Gjör- 
ið þctta í mína minning". Allir viljum vjer uppfylla hina 
síðustu bæn ástvina vorra. Vjer álítum það beilaga skyldu 
vora. Skyldum vjer þá ekki vilja uppfylla hans síðustu 
bæn? Og hver var tilgangur hans með þessa heilögu at- 



38— 


höfn ? Sá, að mj nda þaS einingarinnar band inilli sín og 
lærisveina sinna, er sterlcara væri en öll önnur bönd, — 
nýtt náðarmeðal, öflugra en öll önnur, til að varðveita menn- 
na í náð hins himneska íoður. Sá, sem ekki gengur til 
drottins borðs, vanrækir ]ætta náðarmeðal, hrindir þessu 
bandi einingarinnar frá sjer, hirðir ekki ura hina síðustu 
bæn síns himneska ástvinar. 

Sumt af trúuðu safnaðarfólki voiu hefur enn ekki 
fengið sig til að neyta kvöldmáltíðarinnar. Tímalengdin, 
sem liðið hefur síðan það hefur gengið s.'ðast til drottins 
borðs, er orðin svo inikil, að því finnst svo erfitt að byrja. 
þ>að hefur hugmynd um einhvern alveg sjerstakan undir- 
búning, er nauðsynlegur sje. Sumum finnst, þeir yrðu a' 
vera nærri því heilagir, ef þeir ættu að geta fengið sig 
til að ganga til altaris. En Jiað er misskilningur. því bet- 
ur sem samvizka vor er vakandi og því næmari tilfinning 
sem vjer höfum fyrir synd og sekt, því hæfari gestir erum 
\ jer við drottins borð. Og undirbúningurinn er í rauninni 
ekkert sjerstakur. það er nálcvæmlega sami undirbúningur- 
inn, sem hver kristinn maður einlægt þarf að liafa. A 
hverjum degi á hann að snúa sjer til guðs og fá hjá hon- 
utn fyrirgcfning fyrir brot og yfirtroðslur. Ó, að allt hið 
trúaða safnaðai'fólk vort vildi hugleiða þetta fyrir augliti 
drottins og biðja hann um djörfung til að hlýða hans 
vilja einnig í þessu atriðil 

Heiman af fósturjörð vorri hafa oss lengi borizt þau 
sorgartíðindi, að þeir sj u nú hin síðari árin einlægt að 
verða færri og færri í söfnuðunum, sem neyta kvöldmál- 
tíðarinnar. Og nú sjáum vjer því slegið föstu, aö svo sje 
í raun Og veru, af kiikjulegu leiðtogunum heima, án þess 
talað sje um, hvernig á slíkn megi ráða bót. Einmitt þetta 
atriði er þó lífsspursmál fyrir safuaöarlífiö og trúarlífið 
hvervetna meðal kristinna manna. Eitt af' aðalatriðn lum á 
prógrammi hinnar nýju kirkjulegu lífshreytíngar á i 'stur- 
jörð vorri þarf um fram allt að vera, að vekja og glæða 
þörfina til að ganga til drottins borðs aptur hjá söfnuðun- 
um. Prestarnir eru ráðsmenn náðarmeöala drottins. Vopn 
þeirra eru guðs orð og hin heilögu sakrament, þegar þeir 



—39— 


missa eittlivaS af þeim vopnum úr hendi sjer, er ekki von 
a5 mikið veröi ágengt. Samvizkusamur prestur, er sjálfur 
hefur lifandi tilfinning fj-rir þýðing kvöldmáltíðarinnar, get- 
ur með drottins hjálp mjög miklu til leiðar komið í þessu 
efni sem öðruin mefial safnaða sinna. 

Samkvœmt fagurri siðvenju kirkju vorrar ganga ung- 
menni safnaðanna í fyrsta skipti til drottins borðs um leiö 
og þau cru fermd. ])á er presturinn þeim handgenginn; 
þau eru ];á eins og börnin hans og ætíð síðan er eitthvert 
einingarinnnr hand milli prestsins og þeirra ungmcnna, sem 
hann hefur fermt. Sjerhvcr prestur ætti því að ein.setja 
sjer að veita því nákvæma eptirtekt, hvort ungmennin, sem 
hann hefur sjálfur fermt, halda áfram að ganga til guðs 
horðs. Og þegar hann verður þess var, að þau koma ekki, 
þarf hann að tala við þau og áminna þau um að gleyma 
ekki sinni göðu játning. ])ar setn safnaðarlífið er lengst 
á ieið komið í landi þessu, er ])að álitið skylda prestsins, 
að tala við alla þá safnaðarlimi, sem ekki neyta kvöldmál- 
tíðarinnar, og hætta ekki fyrr en hann hefur vakið þörfina 
i hjarta þeirra. þar er það nefnilega komiö inn í meðvit- 
und manna, að það sje liin brýnasta skylda hvers safnað- 
arlims að ganga til altaris. Sálusorgarahugmyndin kemur 
þá fyrst fullkomlega í Ijds, þegnr presturirin ber þatinig 
lagaða unthyggju fyrir hverjum safnaðarltm. Opt verða 
ungmenni safnaðarin.s hinutn eldri til fyrirmyndar í þessu 
efni. Foreldrar, sem ekki hafa gengið árum satnan til alt- 
aris, fylgja elzta barninu sínu, þegar ])að neytir kvöldmál- 
tíðarinnar í fyista sinni eptir ferminguna. það þarf st og 
æ að takast fratn við ltina yngri, að það er engin afsök- 
un fyrir þá, ])ótt foreldrar þeirra eða aðrir aðstandendur 
vanræki þessa skyldu sína. þegar börnin eru nógu staðföst 
til að koma til drottins borðs í hvert skipti, sem þatt eiga 
þess kost, verður það opt til þess, að foreldrarnir fara að 
fylgja hinu lofsverða dæmi þeirra. 

0, hve dýrðlegt fyrir hina yngri, að geta orðið fyrir- 
mynd hinna eldri! IIve dýrðlegt fyrir börnin, að vitna um 
frelsarann fyrir foreldrum sínum 

--—--r-^ 



KIRK.JUÞINCIÐ 1892. 


Eins og auglýst var í seinasta nr.i „Sarn.”, þá verSur 
kirkjuþingið í sumar haldið að Garðar í Norður-Dakota 24. 
júní. það er orðið örstutt til kirkjuþingsins, enda eru 
ýrnsir af söfnuðum kirkjufjelagsins farnir að búa sig undir 
það með því að kjósa sína kirkjuþingsfulltrúa. 

það er alkunnugt, að forseti kirkjufjelagsins, síra Jón 
Bjarnason, hefur verið mjög hættulega veikur um langan 
tíma. Hann hefur iegið rúmfastur síðan um nýár í vetur. 
])aö' hefur verið þungbær reynslutími fyrir sjálfau hann, 
söfnuð hans og allt kirkjutjelagið í heild sinni. Fyrir nokkru 
er, lof sje guði, orðin breyting til batnaðar á þessum lang- 
vinna og þungbæra sjúkdómi. Síra Jón er á batavegi, 
og vjer höfum þá von til guðs, að hann komi aptur til 
fullrar lieilsu, áður en mjög langt líður. En því miður 
verður batinn varla svo fljótur, að síra Jón geti mætt á 
þessu kirkjuþingi, sem nú fcr í hönd. Að öllum líkindum 
verður kirkjuþing þetta að fara á mis viö persónulega ná- 
vist þess roanns, sem frá því fyrsta hefur verið líflð og 
sálin í kirkjutjelaginu bæði á kirkjuþingum og utan þeirra. 
Sá skaði verður auðvitað ekki bættur. það skarð fyrir 
skildi í þingrnannaflokknum verður á engan hátt fyllt. 

Vanheilsa og fjarvera síra Jóns kastar dapurlegri 
sorgarblæju ytir kirkjuþingið 1892. En huggun vor er sú 
von, að vjer höfum síra Jón heilan heilsu á kirkjuþing- 
inu 1893. Vjer vonum fastlega, að guð reisi iiann á fætur 
löngu fyrir þann tíma og geti honum aptur fulla krafta 
til að halda áfram sínu blessunarríka starfi í þjónustu 
kirkjunnar. Vanheilsa þess rrnnns, sem mest allra manna 
hefur barizt fyrir máh-fnum kirkjufjelagsins, ætti að hvetja 
alla meðlimi þess tit að leggja fram alla krnfta sína. Vjer 
megum ekki liætta hardaganum og flýja.. ])ótt foiinginn 
geti eigi um stund gengið sja'.fur í orustú. Vjer megum 
ekki hætta róðrinum og leggja árar- í bát, ];ótt f.irinaður- 
inn geti ekki um stund liandlcikið stýiissveitina. Vjer fylgj- 
um sama merkinuog áður. Vjer höldum skipinu í sama borflnu 
og áður, Allir söfnuðir kirkjufjelagsins hggi nú fram 



—41— 


alla krafta sína og sendi ein.s marga erindsreka á kirkju- 
þing þetta, eins og þeir frarnast hafa rjett til. 

Erindsrekar safnaðanna eiga að leggja fram á kirkju- 
þinginu skýrslur um fólkstal og sunnudagsskólahald í þeim 
söfnuðum, sem þeir mæta fyrir. Sömuleiðis eiga þeir að 
koma með það fje, sem söfnuðir þeirra leggja í kirkju- 
fjelagssjóð. 

Á kirkjuþinginu verða gjörðir upp reikningar ,,Sam.”, 
eins og venja er til. Allir, sem skuhla blaðinu, ættu að 
horga því skuldir sínar fyrir kirkjuþing. þessu mega kaup- 
endur „Sam.“ alls eigi gleyma. 

Reikningar fyrir skólasjóð kirkjufjelagsins verða einnig 
lagðir fram á kirkjuþinginu. Ollum samskotum til skóla- 
sjóðsins fyrir þetta ár ætti að vera lokið fyrir kirkjuþing. 

Meðan kirkjuþingið stendur yfir, verður kirkjan að 
Garðar vígð. 

VORIR UNGU NÁMSMENN. 

í mánuðunum maí og júní eru vorprófin haldin við 
alla hina æðri skóla landsins. þá útskrifast þeir, sein lok- 
ið hafa námi sínu, en hinir þokast upp á við í bekkjun- 
um. þúsundum saman af ungum mönnum útskrifast hjer 
í þessu skólanna landi á hverju vori, og ganga þá flestir 
þeirra þegar yfir í þá lífsstöðu, sem þeir hafa varið æsku- 
árum sínum til að búa sig undir. Enn ]?á er það rauna- 
lega fátt af íslenzkum ungmennum, sem gengið hefur 
menntaveginn hjer í landinu. Smátt og smátt er vonandi, 
að það fari í vöxt, og væri það mikið gleðiefni. Nokkra 
fyrirfarandi votur tiafa fáeinir ungir inenn gengið hjer á 
æðri skóla, og er vonandi, að þeim endist öllum aldur og 
þrek til að ljúka námi sínu. Tveir þeirra eru á lútersk- 
um skóta, er Thiel College nefnist, í b enum Greenville í 
Penn iylvanía-ríkinu. Heitir sá etdri þeirra þorkell O. Sig- 
urðsson og útskrifast hann þar nú í þessum mánuði, ef 
guð tofar, og verður Baccalaureus Artium (= Cand. pliil.). 
Hann hafði gengið 4 ár á latínuskólann í Reykjavík, áður 
en hann kom hingað til landsins. Hinn yngri skólabróðir 



42— 


hans þar austur frá heitir Stefán P&lsson, bróðir þeirra 
Mao'núsav Vilhehns Pálssona í Winnipeg. Hann verður 

O O L O 

nú fluttur vi<5 þetta próf upp í Coiiegre-deildina við skól- 
ann og að fjórura árurn liðnum verður lmnn éinnig, ef 
guð lofar, Baccalaureus Artium. Báðum hefur þeitn gengið 
nátnið einstaklega vel. 

Tveir aðrir ungir íslendingar hafa gengið á lúterskan 
guðfrœðisskóla í Chicago, þennan síðastliðna vetur. þeir 
heita Jónas A. Sigurðsson og Björn B. Jónsson; hinn síðar- 
nefndi er sonur Björns Jónssonar, hónda í Argyle, 
bróður Kristjáns heitins Jónssonar, skálds. þeir tóku báð- 
ir sitt fyrsta próf seint í maí. Kennarar þeirra hafa lok- 
ið sjerstöku lofsorði á þá fyrir góða hæfilegleika og fram- 
úrsk&randi kapp og ástundun \’ið nátnið, og hafa þeir þótt 
skara fram úr hinurn öðrum lærisveinum við satna skól- 
ann. 

Enn hafa þrír piltar íslenzkir stundað nám við Gust- 
avus Adolphus Gollege í bœnum St. Peter í Minnesota. 
það eru þeir Tómas H. Jónsson, sonur Jóns Björnssonar frá 
Hjeðinshöfða, bónda í Argyle, og Runólfur Marteinsson, 
systursonur síta Jóns Bjarnasonar; þeir liafa báðir verið 
eirtn vetur í College -deildinni við skólann og eiga því ept- 
ir þrjá vetur. Hinn þriðji er Brandur J. Brandsson, sonur 
Jóns Brandssonar, bónda að Garðar. þetta var hans fyrsta 
ár við skólann og var hann að mestu leyti í efsta bekk 
undirbúningsdeildarinnar, cn að nokkru leyti í Gollege- 
deildinni. Við nýafstaðið próf við þennan skóla fengu þeir 
allir framúrskarandi góða vitnisburði. það er vonandi, að 
þeir haldi allir áftam námi sínu þarna við þennan ágæta 
skóla þangað til þeir útskrifast. 

þeir eru ekki margir, að eins 7. En guð og gæfan 
fylgi þeim, svo þeir geti orðið nýtir menn, sjálfum sjer og 
þjóð sinni til gagrts og sóma. 

FERMINGIN 

er nú um garð gengin í flestum söfnuðum vorum. I Garð- 
arsöfnuði fór fermingin fram á skírdag. Voru þar fermd 



-43— 


10 nngmonni. { Víkursöfnuði voru fermd á föstudaginn 
langa 25 ungmenni. í kirkju Frelsis- og Fríkirkju-safnaöa 
fermdi sírft Hafsteinn Pjetursson 1. sunnud. eptir páska 27 ung- 
menni. Síra Steingrímur þorláksson hefur alls fermt 20 ung- 
menni í sínum söfnuðum. A hvítasunnudag voru 25 ungmenni 
fermd í Winnipegsöfnuði af síra Hafsteini Pjeturssyni. í 
Pembina-söfnuði fór ferming fram 21. þ.m.; þar voru 6 ung- 
menni fermd. í Vídaiínssöfnuði hefur enn ekki verið fermt, 
en þar verða ein 12 ungmenni fermd einhverntíma á 
sumrinu, of guð lofar. Alls verða þannig fermd 125 ung- 
menni i söfnuðum vorum á þessu ári. 


P Æ N A R S A L M U R. 

Kptir Hjarna Jónsson. 

0, jeg vil, guð minn’ sá því góða sæði; 
æ, sendu mjer þinn anda, að hann mig fræði 
að leitt jeg geti vilta á rjetta veginn — 
það vil jeg feginn. 


Að frætt jeg geti alla, er orð þín vilja 
af öllum huga varðveita og skilja; 
að þrýst jeg geti þeirn, í nótt er búa 
til þín að snúa. 


Og þegar hlessuð börnin hjá mjer standa, 
ó, blíði faðir! sendu mjer þinn anda, 
að kennt jcg geti, guð minn! þeim að skilja 
þinn góða vilja. 


Að stafróf þitt, sem öllu er æðra og fegra, 
sern allri heimsins speki er nauðsynlegra, 
þcim innrætt fái’ eg, út af þínum vegi 
svo aldrei beygi. 

Ó, blessa drottinn, ávöxt iðju minnar, 

lát aldrei þrjóta strauma náðar þinnar; 

en fremst jeg bið: ó, styrk þú mig að standa 

í sti íði og vanda. 

-—— 



■44— 


TVEIR SPÁMENN. 

Spámennirnir eru ekki allir útdauöir enn. Margir 
];eirra eru samt að ýmsu leyti líkari spámönnum Baals en 
spámönnum Jehóva. Spár þeirra virðast hafa fremur lítið 
gildi. Opt eru forvígismenn vantrúarinnar að leiða spár 
að því, hve skammlífur kristindómurinn muni verða. þeir 
fullvissa áhangendur sína um, að trúin inuni ]>á og þegar 
deyja út í hjörtum manna og lærisveinar Krists innan 
skamms hverfa af yfirborði jarðarinnar. Um síðastliðin 
aldamót átti vantrúin einn shkan spámann á Frakklandi. 
Hann hjet Voltaire. Hann ljet pað vera aðal-markmið lífs 
síns, að útrýma kristindóminum. Eitt sinn flutti liann 
fyrirlestur fyrir fjölda manns. Hann hampaði þá biblíu 
einni framan í mannfjöldann, að sagt er, og kvað þetta 
vera orðna úrelta og útslitna bók. í bókasöfnunum mundi 
liún verða látin standa á bak við aðrar bækur, eptir pann 
dag, og þar mundi hún að eins af tilviljun verða tekin 
ofan og opnuð af fornfrœðingum einum. í Ferney, dálitl- 
um bæ á Svisslandi, þar sem hann dvaldi síðustu ár æfi 
sinnar, stofnaði hann prentverk mikið, og Ijet hann þaðan 
út ganga fjölda af bókum og flugritum með nöprustu á- 
rásum gegn kirkjunni og biblíunni. En hvernig hefur spá- 
dómur hans rætzt? Eptir dauða hans voru biblíur prentaö- 
ar í preutsmiðjunni hans. þegar hann dó, hafði heilög 
ritning að eins verið pýdd á 50 tungumál. Nú er hún tii 
á meir en 300 tungumáiuin, og geta nú fjórir flmmtu hlut- 
ar mannkynsins lesið guðs orð á sínu eigin móðurmáli, 
þar sem það hefur þýtt verið á öll helztu tungumál heims- 
ins. Brezka og erlenda biblíufjelagiö gefur út árlega yfir 
4,000,000 eintaka af biblíunni og ýmsum hiututn hennar. 
Ameríkanska biblíufjelagið útbreiðir hjer í landinu hálfa 
aðra miljón ár livert og teiur svo til, að það hafi útbreitt 
50 miljónir síðan á dögum Voltaires. Prússneska biblíu- 
fjelagið seiur af hendi 80,000 eintök af gamla og nýja 
testamentinu á hverju ári. Og auk þessara fjelaga eru 
mý-mörg önnur hvervetna um hinn kristna heim, Svona 
liefur sá spádómur rætzt! 



—45— 


IngersóU, hinn nafnfrægi vantrúarmaður og guölastari, 
fæst ekki svo sjaidan viö það að vera spámaður, en hon- 
um hefur hingað til ekki heppnazt neitt betwr en hinum 
andlega föður lians, Voltdire. Fyrir tíu árum síðan ijet 
hann þann spádóm útganga, að eptir þann áratug, sem þá 
var að byrja, mundu verða tieiri lcikhús byggð en kirkjur 
Sá áratugur, er nú þegar liðinn og það er fniðlegt að sjá, 
hvernig spádómurinn het'ur rætzt. Ein einasta kirKjudeild, 
Meþódista-kirkjan, reisir á hverjum degi ársins fjögur 
drottins hús; eitt á hverjum sex klukkustundum sólar- 
hringsins, bæði nótt og dag; eða eitt á hverjum þremur 
klukkustunduin meöan dagsljósið endist. Ein einasta frem- 
ur lítil kirkjudeild byggir þannig 1460 nýjar kirkjur á ári. 
Allar aðrar deildir vorrar kristnu kirkju eru ótaldar, og 
þær eru fjölda margar, eins og öllum er kunnugt. það 
lítur út fyrir, að margir áratugir verði að líða, þangað 
til leikhúsin verða jafn-mörg og kirkjurnar, enda liefur 
Ingersoll verið minntur á það æði opt, hve Ijelegur spá- 
maður hann væri. ,,En svo mæla börn sem vilja“. 

-^ooo<-— 

KRISTNIBOÐ MEÐAL GYÐINGA 

hefur aldrei verið rekið með eins miklu atli og nú. Ný- 
lega hefur verið safnað nákvæmum skýrslum yfir kristni- 
boðið meðal hinnar útvöldu Jijciðar á þessari öld og sam- 
kvæmt þeiin hafa 130,000 Gyðingar tekið kristna trú og 
verið skírðir síðan 1<S80. í ílestum kristnum löndum, þar 
sem Gyðingar búa, eru kristniboðsfjelög sistarfandi að því, 
aö leiða þá til trúarinnar á frelsarann. Einkum á þetta 
sjer stað á Englandi og þýzkalandi. Enginn einn maður 
hefur hlynnt eins mikið að kristnun Gj'ðinga og hinn þýzki 
vísindamaður og prófessor í guðfræði Deiitzsch, látinn fyrir 
rúmu ári síðan. Hann þýddi nýja testamentið á svo fag- 
urt hebreskt mál, að Gyðingum þykir unun að lesa. Af 
þeirri þýðing hafa selzt meir en 70,000 eintök meðal Gyð- 
inga og hefur þessi útbreiðsla nýja testamentisins meðal 
þeirra orðið hin öflugasta hjálp fyrir kristniboðið. Arið 1878 



46- 


haföi öyðinga-kristniboðsfjelagið í Lundnnum snúið 8,574 
ísraelsmönnum til kristinnar trúar. Einn kristniboði á 
þýzkalandi sneri 32 á einu ári. Margir þessara manna, 
sem upphattega hafa verið Gyðingar, en seinna snúizt til 
kristni, hafa unnið sjer mikla frægð sem vísindamenn bæði 
í kirkjunni og utan hennar. Á þýzkalandi mætti nefna þá 
Ncander og Philippi, í Danmörk Ralkar, í Noregi Cas- 
pari, nú nýlátinn, á Englandi Edersheimi Saphir og Herschel. 


FRÁ BRÆÐRUNUM HEIMA. 

Eptirfylgjandi kafli úr brjefi frá merkuin prófasti heirna 
á íslandi vitum vjer, að ínuni gleðja lesendur „Sam.“: 
„Ekkert er rjettara, en að vjerýslenzkir prestar ljetum til 
vor heyra, og jeg vona nú, að það verði rneira um það 
framvegis en verið hefur. það dugar ekki, að dást a.ð 
framgöngu annarra og sitja hjá og leggja þeiin ekkert lið. 
Að vísu er jeg ekki hræddur um, að kristindóminum sje 
ekki borgið, meðan Kristur hefur hjá ykkur aðra eins tals- 
menn og hinir núverandi leiðtogar íslenzka kirkjufólksins 
fyrir vestan eru. En þið eigið í stríði og það vandasömu 
stríði; þið eruð fámennir og við getum sannarlega ekki 
setið lengur hjá, — ættum fyrir löngu að hafa gengið í 
lið með ykkur, og jeg segi ykkur það satt, að mörgum 
íslenzkutn presti hefur hitnað, sem þó hefur þagað; hann 
hefur í anda verið kominn fram á vígvöllinn, en hefur 
þó hörfað til baka. Af hverju? Ef til vill af því, að vjer, 
sem svo óvanir erum baráttunni, viljum sjá aðra berjast, 
til að vita, hvernig eigi að fara að því.— Skólamálið vona 
jeg, að eigi hjer marga talsmenn, enda þarf það að vera. 
En það er ekkert líf í því, nema það sje aimennt, því 
fæstir geta mikið. Almenningur mundi eflaust sinna því, 
ef talsmenn væru góðir. Áður en þetta næsta sumar líður 
vona jeg að geta sagt yður meira um það“. 



—47 


Prqfessor C. P. Caspaki 

dokfcor í guðfræSi, Ijezt í Kristjaníu í Noregi 1. apríl 
síSastl. Hann var, ef til vill, lærðasti guðfræðingur, sem 
verið hefur á Norðurlöndum síðari hlut aldarinnar og eng- 
inn hefur verið jafnfrægur í lieimi vísindanna. Hann rar 
fæddur árið 1814 og hefur J.ví haft átta urn sjötugt. Hann 
var horinn og barnfæddur á þýzkalandi og fjekk þar alla 
sína guðfræðislegu menntun. Foreldrar hans voru Gyðing- 
ar og var hann uppalinn í þeirra trú. En við háskólann 
í Leipzig snerist hann til kristindómsins og var skírður 
1828. I nokkur ár lifði hann einungis fyrir vísindin, og 
árið 1842 varð hann doktor í guðfræðinni. 1847 var hon- 
um veitt kennaraembætti við háskólann í Kristjaníu fyrir 
milligöngu Gísla Jónssonar, prófessors, og árið eptir tiik 
liann að halda þar fyrirlestra. Hvað eptir annað reyndu 
þýzku háskólarnir að ná honum til sín (Erlangen 1867), 
en hann hafnaði þeitn tilboðum ætíð, hversu glæsileg sem 
þau voru. Síðustu 25 árin hefur hann að irieira og minna 
leyti ferðazt í þarfir vísindanna og haft til þess heiðar- 
iegan styrk bæði af háskólafje og úr fjárhirzlu ríkisins. 
Frægastur er lrann fyrir rannsóknir sínar viðvíkjandi sögu 
liinnar postullegu trúarjátningar. Sá, sem þetta ritar, var 
svo heppinn að njóta kennslu lrans um tveggja ára tíma, 
og mun hann aldrei gleyma liinum gamla, fjöruga manni, 
sem virtist verða gagntekinn af óumræðilegum sársauka, 
þegar liann var að tala'um refsidóma drottins, er gengu 
yfir hina útvöldu þjóð, og útskúfunar-lögmálið, sem hún 
hefur orðið að hlýða. En aptur svo sigri hrósandi, að 
hann naumast rjeð sjer fyrir fögnuði, þegar hann útlagði 
sjiádómana og fyrirheitin um hann, sem fæddist Gyðingur, 
en varð ljós heimsins. það var almennt viðkvæði við há- 
skólann, að þó maður hefði ekki annað af honum að segja 
en að hafa heyrt hann lesa upp einn af Davíðssálmum á 
hebresku, heföi maður þegar mikið a£ honum lært. 



0 * 
itlnmislát. Síra Stefán Thorarenscn , uppgjafaprestur frá Kálfatjörn, 

andaðist i Reykjavik 26 . apríl 1 >. á. 

Síra Stefán var einn áf merkustu prestum íslands. Ilann var cinkcnni- 
legt og gott sálmaskáld. Auk þess var liann mjög söngfróður maður. Báðir 
þessir hæfilegleikar hans konni að beztu notum. Hann var aðalmaðurinn við 
endurskoðun sálmabókarinnar 1871. Hann var og í þeirri nefnd, sem bjó 
til nýju sálmabókina. í þeirri lrák á hann allmarga góða sálma, frumSamda 
og þýdda. Og hann hefur óefað átt bezta ]>átt í öllu því, er snerti val 
sönglaganna o. s. frv. _ 

Lexíur fyrir sunnudagsskólann, þriöji ársfjórðungr 1892. 

1. lexía, sd. 3. júlí: Ilimnafór Jesú Krists (Pg. 1 , 1 - 12 ). 

2. lexía, sd. 10. júlí: Sending Heilags Anda (Pg. 2,1-12). 

3. lexia, sd. 17. júlí: Fyrsti kristinn söfnuður (Pg. 2,37-47). 

4. lexía, sd. 24. júlí: Pjetur læknar haltan mann (Pg. 3,1-16). 

5 . lexía, sd. 31. júlí; Pjetur og Jóhann«s fyrir rádinu (Pg. 4 ,1-18). 


Kaupendr ,,Sam.“ í Minnesota gjöri svo vel, að greiða borgun fyrir 
blaðið til séra Steingríms þ.orlákssonar í Minneota, sem góð- 
fúslega hefir lofað að veita henni mottöku. 

Fr. J. Bergmann. 

Lins biðr séra Hafsteinn Pétrsson ,,Sam. “ að geta þess, að Mr. Björn 
Skagfjörð hafi tekið að sér alla fjárheimtu í þingvallanýlendu. 

Fjárheimtu fyrir ,,Sam.“ hefir séra Fr. J. Bergmann í Dakota, Páll S. 
Bardal í Winnipeg og Sclkirk, séra Ilafsteinn Pétrsson í Argyle-nýlendu og 
Jóhann Briem í Nýja íslandi. — Annars sé peningar til „Sam.“ sendir Af.fr> 
IV. H. Paulson, 162 Uth Str. jSL, Winnipeg. 

Á íslandi borgi allir útsölumenn „Sam.“ lil bóksala Sigurðar Knstjans- 
sonar í Reykjavík. 

Sartljörg, mánaðarblað með myndum, 1. árg. Ritstjóri síra O. \ . 
Gfslason. Kostar 60 cts. Fæst hjá ritstjóra ísafoldar. 

Slllllianfaril hafa Chr. Olafsson, 575 Main St., Winnipeg, Sigfus Berg- 
mann, Garðar, N. I)., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. í hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

KIRKJUBLAÐID, mánaðarrii handa fslenzkri alþýðu, á stœrð við ,,Sam.“, 
kemr úl í Rvík, undir ritstjórn séra þórhalls Bjarnarsonar. Má panta hjá W. 
II. Paulson í Winnipeg og Sigfúsi Bergmann á Garðar P. O., Pembina Co., 
N. Dak. Árg. frá nýári 75 cts. 

ísafolrt, lang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr ur tvisvar í viku allt árið. 
kostar í Ameriku $ 1 , 50 . Ilið ágæta sögtisafn tsafoldar 1889 og i89o fylgir í 
kaupbœti. -,,Lögberg“, 573 Main Str., Winnipeg, tekr við nyjum áskrifendum. 

„SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Fifth Ave. N., W innipeg, 
Manitoba, Canada. — Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Páll S. Bardal, Friðrik J. 
Bergmann, Hafsteinn Pétfsson, Sigurðr Kristofersson, H. Hermann, Jóh. Briem. 

^RENTSMIPJA LÖGBERGS — WlNNIPEG. 




